ANG 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLII Blg. 13 
Hulyo 7, 2011 
www. philippinerevolution.org 


Labanan ang panghihimasok ng 


imperyalismong US 


apat puspusang ilantad at labanan ng mama- 
Drs Pilipino ang pakana ng US na sulsulan 


ang kaguluhan sa South China Sea sa pagitan 
ng Pilipinas, China at iba pang bansang umaangkin sa 
kabuuan o bahagi ng Spratly Islands. Walang ibang 
layunin ang panghihimasok ng US kundi ang bigyang- 
matwid ang pagpakat ng mga pwersang militar nito sa 
rehiyon sa ngalan ng "pagtatanggol sa kasarinlan ng 
Pilipinas." 

Dapat ding puspusang ilantad at labanan ng sam- 
bayanan ang pagpapagamit ng rehimeng Aquino sa 
imperyalistang amo nito na gatungan ang gulo sa 
Spratlys. Sa udyok ng US, ginagatungan ng rehimeng 
Aquino ang apoy ng tunggalian sa Spratly Islands sa 
pamamagitan ng mga agresibo at mapang-upat na 
pahayag at hakbangin laban sa China. Layunin niyon 
na bigyang-matwid ang "paghingi ng tulong" mula sa 


US gamit ang Mutual Defense Treaty (MDT) ng US at 


Pilipinas at sa gayo'y bigyang-daan ang US na magpa- 
kat ng mga kagamitan at tauhang militar nito sa rehi- 
yon. 

Sa balangkas ng MDT, ginagawa ng US ang 
"modernisasyon" ng Armed Forces of the Philip- 
pines (AFP) sa pamamagitan ng pagbenta at pag- 
papaupa rito ng mga kagamitang militar. Ang 
pag-aarmas sa AFP ay bahagi ng pag- x 
papalakas ng presensyang militar e T 


ng US sa South China Sea. Ang EMP NG P- 


totoo, ang AFP ay nagsisil- 
bing pyesa lamang sa 
larong chess na ginaga- 
law ng US alinsunod 

sa estratehiyang 
militar nito. Gamit 

pa rin ang MDT, 
tuwirang naka- 
pagpapakat ang : 
militar ng US ng , 
mga pwersa nito ' 
sa rehiyon gamit 

ang tinaguriang 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Maghanda sa SONA 


PAHINA 4 


sa South China Sea 


"joint exercises." Kabilang dito ang magkasanib na 
operasyong nabal na isinagawa ng militar ng US at Pi- 
lipinas nitong Hunyo sa baybayin ng Palawan sa So- 
uth China Sea. 

Ang gayong mga hakbangin ng imperyalismong 
US ay umaalinsunod sa layunin nitong "magpamalas 
ng kapangyarihan" sa South China Sea. Pinakalayunin 
nito na tiyaking patuloy nitong makokontrol ang 
mahalagang internasyunal na rutang pangkalakalang 
ito, katulad ng pagkontrol din ng US ng mga rutang 
pangkaragatan sa iba pang panig ng mundo sa pama- 
magitan ng pagmamantine ng presensyang militar ni- 
to sa mga estratehikong rehiyon. Sa imperyalistang 
pangangatwiran ng gubyernong US, inaangkin nito 
ang natatanging kapangyarihan at karapatang kontro- 


Ang 4Ps at Oplan 
Bayanihan 


Pangangamkam 
ng lupa sa Isabela 


PAHINA 6 PAHINA 10 


lin ang internasyunal na karagatan. 

Kaya naman matagal nang pi- 
nangangambahan ng US ang pag- 
unlad ng China bilang makapa- 
ngyarihang bansa sa ekonomya at 
militar. Itinuturing ng imperyalis- 
mong US na banta sa kapangyari- 
han nito ang patuloy na paggigiit 
ng gubyernong China ng kasarinlan 
nito sa usapin ng ekonomya, mili- 
tar at patakarang panlabas. 

Nitong nakaraang apat na deka- 
da, nakipagsabwatan ang imperya- 
lismong US sa mga rebisyunista sa 
loob ng China upang uk-ukin ang 
sosyalistang sistema at ibalik ito 
sa landas ng kapitalismo. Subalit 
ito rin mismong pagbalik ng China 
sa landas ng kapitalismo ang nga- 
yo'y nagtutulak dito na mag-ambi- 
syon ng paglawak ng saklaw ng 
kapangyarihan nito lagpas sa 
kanyang mga hangganan. Itinu- 
turing ng imperyalismong US ang 
China bilang estratehikong banta 
sa nag-iisang paghahari nito sa bu- 
ong mundo. 

Nais ng US na puluputan ng 
galamay militar nito ang South 
China Sea upang kontrahin ang 
mga pagsisikap ng China na mag- 
paunlad at magpakat ng malaking 
bilang ng abanteng mga kagami- 
tang militar tulad ng mga ballistic 
at cruise missile, mga modernong 
eroplanong pandigma at mga sub- 
marinong kargado ng mga aban- 
teng armas. Pinangangambahan ni- 
to ang papaunlad na kakayahan ng 
China sa malayuang depensang 
panghimpapawid, sa elektronikong 
pakikidigma at kakayahang magsa- 
gawa ng mga atake sa mga siste- 


sBayan 


Taon XLII Blg. 13 Hulyo 7, 2011 


mang kompyuter at pro- 
grama sa kalawakan. La- 
yunin din nitong nyu- 
tralisahin ang base na- 
bal ng China sa isla ng 
Hainan na pinaniniwa- 
laang may mga pasili- 
dad para magmantine 
ng mga submarinong may 
kakayahang maglunsad ng 
estratehiko at taktikal na ata- 
ke. 

Sa harap ng paggigi- 
riang militar at diplo- 
matiko ng imperyalis- 
mong US at ng umuus- 
bong na kapangyarihan 
ng (China, iginigiit ng 
mamamayang Pilipino ang pataka- 
rang panlabas na independyente at 
mapagmahal sa kapayapaan. Ha- 
ngad nila ang mapayapang resolu- 
syon sa usapin ng pag-angkin ng 
iba't ibang bansa sa Spratly Islands 
na malaya mula sa panghihimasok 
ng US. Sigaw nilang wakasan ang 
pakikialam ng US sa South China 
Sea at ang pag-aalis ng lahat ng 
nakapakat doong mga pwersa ng 
US kabilang yaong nakabase sa 
Western Command ng AFP sa Puer- 
to Princesa City at sa Southern 
Command ng AFP sa Zamboanga 
City. 

Kinukundena ng mamamayang 
Pilipino ang rehimeng Aquino sa 
pagsusumamo nito sa kanyang 
imperyalistang amo at sa patakaran 
nito ng pandaigdigang hegemonya. 
Lubos na ginagampanan ni Aquino 
ang papel na ibinigay sa kanya ng 
US nang siya'y ipatawag noong Ma- 
yo sa barkong pandigmang USS Carl 


Nilalaman 


Editoryal: Labanan ang panghihima- 


Vinson. Sinasabi 

niyang pabor siya sa diplomatikong 
resolusyon ng isyu ng Spratly Is- 
lands, subalit tuluy-tuloy niyang 
inaatake ang China at binibigyang- 
daan ang pagpapakat ng US ng 
makinaryang militar nito sa rehi- 
yon sa tabing ng "pagtulong sa 
depensa" ng Pilipinas. 

Nakikiisa ang mamamayang Pi- 
lipino sa pagkundena sa pagmama- 
laki ng China at sa pagtanggi 
nitong kilalanin ang pag-angkin ng 
iba't ibang bansa sa mga isla ng 
Spratly at pumaloob sa isang mul- 
tilateral na negosasyon upang 
resolbahin ang usapin sa mapaya- 
pang paraan. 

Nananawagan ang sambaya- 
nang Pilipino sa mamamayan ng 
iba pang mga bansang umaangkin 
sa Spratly Islands na magkaisa. Ma- 
aaring buuin ang isang alyansa ng 
mamamayan ng Southeast Asia 
upang labanan ang pagsusumamo 
ng kani-kanilang mga gubyerno sa 
mga dayong kapangyarihan: sa 
panghihimasok man ng US o sa 
eksklusibong pag-angkin ng China 
sa rehiyon. Dapat nilang gamitin 
ang gayong pagkakaisa upang itu- 


sok ng US sa South China Sea 
Interes ng US sa Spratlys 
Maghanda sa SONA 

Desisyon sa Hacienda Luisita 
“Saudization” at ang migrante 
Ang 4Ps at Oplan Bayanihan 
Mga engkwentro sa Cotabato 
Lider ng kulto, patay sa tsekpoynt 
61st ID, berdugo 

AFP, salot sa mga bata 
Pangangamkan sa Isabela 
Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution. net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 Hulyo 7, 2011 ANG BAYAN 


lak ang pagkilala sa pantay na 
karapatan ng mga bansa at mama- 
mayan na sangkot sa tunggalian. 
Dapat nilang itulak ang multi- 
lateral na negosasyon na malaya sa 
panghihimasok ng US at igiit ang 
tuwirang paglahok dito ng mga 
kinatawan ng bayan. Dapat abutin 
ng gayong mga pag-uusap ang mga 
kasunduan na susuporta sa pampu- 
litika at pang-ekonomyang interes 
ng mamamayan ng rehiyon at ng 
kanilang hangarin para sa kapaya- 
paan. [AB] 


O O O N QO UU 1 Nh We 


Estratehikong interes ng US 
ang nasa likod ng pang-uupat 
sa isyu ng Spratly Islands 


kanyang mga upisyal panseguridad at diplomatiko, matagal nang 


Bi pa man mag-ingay sa usapin ng Spratly Islands si Aquino at 


plano ng US na pakuluin ang kaguluhan doon upang lumikha ng 
kundisyon para makapanghimasok ito. 


Sa Quadrennial Defense Review 
ng US Department of Defense na 
inilabas noong Pebrero 2010, igini- 
it ng US na dapat itong humad- 
lang, magtanggol laban sa "agre- 
syon" ng mga bansang may poten- 
syal na maging kalaban ng US at 
gapiin ang mga ito. Lantad na lan- 
tad ang imperyalistang mukha ng 
US nang tahasang igiit nito sa QDR 
2010 na "kung wala ang dominan- 
teng kakayahan ng US na ipadama 
ang kapangyarihan nito, malalagay 
sa alanganin ang mga alyansa at 
kasunduang panseguridad ng US, at 
sa gayo'y mababawasan ang seguri- 
dad at impluwensya ng US at lalaki 
ang posibilidad na sumiklab ang 
tunggalian." 

Kaya gayon na lamang ang 
interes ng US na labanan ang pag- 
usbong ng China bilang maka- 
pangyarihang bansa. Pinangang- 
ambahan ng US ang tinagurian 
nitong "mga estratehikong anti- 


access" na anito'y naglalayong 
pagkaitan ito 
ng kaka- 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2011 


yahang "magpamalas ng kapangya- 
rihan" sa mga susing rehiyon sa 
iba't ibang panig ng mundo. 

Sa isang artikulong lumabas sa 
Washington Times noong Agosto 
13, 2010, isinaad ni Adm. James A. 
Lyons, isa sa pangunahing kinata- 
wang militar ng US sa United Nat- 
ions at dating hepe ng US Pacific 
Fleet, ang pagdududa ng US sa 
pinalalawak na relasyon ng China 
sa Vietnam, Malaysia at Indonesia 
at mga bansang kabilang sa Associ- 
ation of Southeast Asian Nations 
(ASEAN). Nagpahayag din siya ng 
malaking pangamba sa nabuong 65 
kasunduan sa pagitan ng Pilipinas 
at China noong panahon ng rehi- 
meng Arroyo. Aniya, ang lahat ng 
ito ay bahagi ng "pagsisikap na 
bawasan ang kapangyarihan at 
impluwensya ng US." 

Ani Lyons, malinaw na ang 
layunin ng China ay ang maging 
dominanteng kapangyarihan sa 
Western Pacific at pwersahin ang 


mga alyado 

GEL ng US na 

AF bumaklas sa 

Pa 7 kanilang 

Ei a Ma aa Sa 

# ayuning kon- 
Pai EF 

Pa trahin ang Chi- 

KY na, pinala- 

wak ng 


U S 
ang 
rela- 


syon nito sa Vietnam, Malaysia at 
Indonesia. Inilarawan niya na nasa 
gitna sila ngayon ng estratehikong 
pakikipagkumpitensya sa China sa 
pagbubuo ng estratehikong rela- 
syong militar sa Indonesia. 

Lubhang nangangamba ang US 
sa pagtatatag ng China ng “"bal- 
warte" nito sa South China Sea. 
Bukod sa baseng nabal sa Hainan 
Island, tinukoy ni Lyons ang kon- 
struksyon ng China baseng militar 
sa Mischief Reef sa Spratly Islands 
na anito'y banta sa Pilipinas, Japan 
at South Korea, pawang mga "alya- 
do" ng US. 

Halos isang taon na ang 
nakararaan nang igiit ni Lyons na 
bukod sa pagpapalakas ng rela- 
syon nito sa ASEAN, dapat gami- 
tin ng US ang Mutual Defense 
Treaty sa pagitan ng US at Pilipi- 
nas para palakasin ang pusisyon 
ng US sa isyu ng South China Sea. 
Iginiit ni Lyons na bukod sa pag- 
bebenta sa Pilipinas ng pinaglu- 
maang mga kagamitang pandig- 
ma, dapat ikonsidera rin ng US 
ang pagpapaupa ng isang iskwa- 
dron ng eroplanong F-16 kasama 
ng mga T-38 jet trainer, mga heli- 
kopter, isang C-12 twin-engine air- 
craft na maaaring gamitin para sa 
counterinsurgency at pagpapatrol- 
ya sa dagat at dalawang FFG-7 na 
barkong pandigma. 

Itinulak din ni Lyons na dapat 
magkaroon ng komersyal na kasun- 
duan para magamit ng militar ng 
US ang mga pasilidad at lohistika 
sa Subic Bay. Alinsunod dito, 
dumating sa Pilipinas noong Abril 
sina Sen. Daniel Inouye at Thad 
Cochran ng US para inspeksyunin 
ang Subic at alamin ang mga pasi- 
lidad doon na pwedeng gamitin ng 
militar ng US. 

Sunud-sunod naman ang pag- 
daong sa Pilipinas ng mga bar- 
kong pandigma ng US mula nang 
maupo si Aquino sa poder. Duma- 
ong sa Maynila ang USS Washing- 
ton noong Setyembre 2010 at 
nitong Marso 2011. Nitong Mayo, 
dumaong din sa Maynila ang USS 
Carl Vinson na inilarawan ng AFP 
na "may dalang mensahe para sa 
China." Samantala, magkakasu- 
nod din na "joint exercises" ang 
idinaos sa Palawwan at sa kara- 
gatan malapit sa Spratlys sa ila- 
lim ng taunang Balikatan exerci- 
ses. AB] 


Maghanda sa SONA: 
Ilantad ang tunay 
na kalagayan ng bayan! 


kongreso at magsisilbi itong okasyon sa pagbibigay ni Aquino ng 


Și loob ng ilang linggo ay muling magbubukas ang reaksyunaryong 


kanyang "state of the nation address" o SONA. Asahan na natin na 
ang SONA ni Aquino ay magiging hungkag at magpapalaganap lamang ng 


mga ilusyon at kasinungalingan. 


Bago pa man ang SONA ni Aqui- 
no, dapat nang isagawa ng samba- 
yanang Pilipino ang aktibong pag- 
lalantad ng tunay na kalagayan ng 
bayan. Pakilusin natin ang lahat ng 
rebolusyonaryong pwersa, mga 
aktibista at masa sa paglulunsad 
ng malawakang kampanyang pro- 
paganda para patampukin ang tu- 
nay na kalagayan ng bayan. Gami- 
tin natin ang lahat ng pagkakata- 
on--mga umpukan sa bukid at mga 
kalsada, mga klasrum, upisina, pro- 
grama sa radyo at iba pa--upang 
ipahayag ang galit at kahandaang 
labanan ang anti-mamamayan, ma- 
ka-dayuhan at pasistang mga pata- 
karan ng rehimeng US-Aquino. 

Ilantad natin ang pakikipag- 
sabwatan ng rehimeng US-Aquino 
sa internasyunal na kartel sa langis 
at ang pagpapakainutil nito sa ha- 
rap ng tuluy-tuloy na pagtataas ng 
presyo ng mga produktong petrolyo 
para pigain ang mamamayan at 
magkamal ng supertubo ang mga 
dayuhang kumpanya sa langis. Tu- 
ligsain ang pagtanggi ng rehi- 
meng US-Aquino 
na itaas ang 
sahod ng 
mga manggaga- 
wa sa kabila ng 
mabilis na pag- 
sirit ng presyo 
ng mga bilihin 
at serbisyo at 
lubhang maba- 
bang sahod. 

Batikusin 
natin ang pag- 
tangging isa- 
katuparan ang 
tunay na repor- 
ma sa lupa sa 
Hacienda Lui- 
sita at iba 
pang malala- 
king asyenda 
sa buong ban- 


4 


sa. Ilantad natin ang dinaranas na 
kaapihan, pagsasamantala at panu- 
nupil sa kanayunan. 

Batikusin natin ang patuloy na 
kabiguan ni Aquino na usigin at 
parusahan si Gloria Arroyo at mga 
kasapakat niya sa mga krimen ng 
korapsyon, pandarambong, mga 
pamamaslang at iba pang paglabag 
sa karapatang-tao. 

Batikusin ang balak ng rehi- 
meng US-Aquino na itaas ang singil 
sa pamasahe ng MRT at toll ng mga 
expressway, gayundin, ang pinapla- 
nong pribatisasyon ng MRT at pag- 
papaubaya sa dayuhang mamumu- 
hunan ng pagtatayo ng iba't ibang 
mga imprastruktura sa ngalan ng 
"public-private partnership" na la- 
lo lamang nagpapabigat sa mga 
pasanin ng mamamayan. 

Ilantad at batikusin ang pakiki- 
pagsabwatan ni Aquino sa imperya- 
lismong US sa pagpapapasok ng li- 
bu-libong mga tropang Amerikano 
sa Pilipinas sa sunud-sunod na 
"bisita" ng mga barkong pandigma 
ng US noong Setyembre 2010, 

Marso at Mayo 
2011. Tu- 
ligsa- 
in din 
ang pang- 
uupat ng tenyong diplo- 
matiko at militar sa usapin 
ng Spratly Islands alinsunod sa 
utos ng US upang bigyang- 
matwid ang panghihimasok 
ng US, pagpapakat ng 
mga kagamitang militar 
.” ng US at pagpapalakas ng 
presensyang militar ng US 
sa Asia-Pacific na bahagi 
ng estratehiya nito na had- 
langan ang paglakas ng 
impluwensya at kapangyarihan ng 
China. 

Ilantad at batikusin natin ang 
paghadlang sa pagsulong ng usa- 
pang pangkapayapaan ng NDF at 


GPH sa pamamgitan ng pagdakip at 
patuloy na pagkukulong sa mga 
konsultant ng NDFP nang labag sa 
JASIG. Ilantad ang patuloy na pag- 
labag sa karapatang-tao, kapwa 
mga brutal na atake ng militar sa 
mamamayan (pamamaslang, pam- 
bubugbog, pagdakip, pagkulong 
atbp.) at mga pino ngunit sinlupit 
na paglapastangan (militarisasyon 
ng mga komunidad, militarisasyon 
ng mga serbisyong panggubyerno 
atbp.) na nagpapairal ng takot at 
sumusupil sa kanilang mga kalaya- 
an. 

Dapat kumilos ang lahat ng 
pwersa upang ilahad ang tunay na 
kalagayan ng iba't ibang mga sek- 
tor, komunidad, paaralan, tangga- 
pan at iba pa. Dapat gamitin ang 
lahat ng paraan ng propagandang 
masa mula sa pagsasabit ng mga 
istrimer o balatengga, pagpinta o 
pagsusulat ng mga islogan sa pa- 
der, pagdidikit ng mga poster at 
pahayag, pamamahagi ng mga 
polyeto, at iba pa. Ilunsad ang 
mga pulong-masa sa mga paaralan, 
komunidad, pagawaan at mga 
tanggapan upang magsilbing po- 
rum para maipahayag ng masa ang 
kanilang mga hinaing, pagkaisahin 
sila sa pagsusuri laban sa rehimeng 
US-Aquino at himukin na bagtasin 
ang landas ng mga pakikibakang 
masa. 

Hikayatin ang masmidya na 
tumulong sa paglalantad ng tunay 
na kalagayan ng bayan. Padaluyin 
sa masmidya ang mga pahayag, sa 
mga pahayagan, radyo at telebi- 
syon. Tumawag, mag-text, mag- 
tweet at mag-facebook sa layuning 
mapalaganap ang mensahe ng pag- 
laban. 

Hikayatin ang mga estudyante 
na itransporma ang kanilang mga 
paaralan bilang mga sentro para sa 
paglalantad ng tunay na kalagayan 
ng bayan. Hikayatin silang pag- 
aralan ang tunay na kalagayan ng 
lipunan sa pamamagitan ng pagbi- 
bigay-daan sa mga campus tour ng 
mga tagapagsalita ng mga unyon, 
samahang magsasaka at mga aso- 
sasyon ng mga anakpawis at mara- 
litang lunsod. Hikayatin din ang 
mga estudyante na lumahok sa mga 
exposure tour sa mga komunidad o 
pabrikang malapit sa kanilang mga 
kampus upang alamin ang "tunay 
na kalagayan ng sambayanang Pili- 
pino." ABI 


Hulyo 7, 2011 ANG BAYAN 


Desisyon ng Korte Suprema 
sa Hacienda Luisita, hindi katanggap-tanggap 


ariing binatikos ng mga manggagawang bukid 
M: magsasaka ang desisyon ng Korte Suprema 

na magkaroon ulit ng reperendum sa Hacienda 
Luisita. Iniutos ng korte na pagbotohan ulit ng mga 
taga-asyenda kung mas gugustuhin nilang tumanggap 
ng lupang mabubungkal o sapi sa Hacienda Luisita 
Inc. (HLI). 

"Kapag pinili namin ang lupa, babayaran namin 
iyan, at mapupunta rin sa pamilyang Cojuangco ang 
ibabayad namin. Win-win solution po ito sa pamilyang 
Cojuangco. Sa amin, talo po talaga kami." Ganito ang 
pagtingin ni Rodel Mesa, tagapagsalita ng Alyansa ng 
mga Magbubukid sa Hacienda Luisita (AMBALA), tung- 
kol sa mandong reperendum ng Korte Suprema na ibi- 
naba nitong Hulyo 5. 

Napagkaisahan ng mga myembro ng AMBALA na 
iboboykot nila ang reperendum na iniutos ng Korte 
Suprema. Naging basehan ng desisyon ng korte ang 
ginawang hungkag na reperendum noong 1998 na si- 
nang-ayunan ng noo'y dilawang unyon. Sa reperendum 
na iyon, napasang-ayon ng pamilyang Cojuangco ang 
marami sa mga magsasaka na piliin ang stock option 
plan sa halip na lupa sa pamamagitan ng panunuhol 


"Saudization" 
at ang kontraktwal 


na migranteng Pilipino 


alawakang tanggalan ng mga kontraktwal na manggagawang Pi- 
Mi sa Saudi Arabia: ito ang ibig sabihin ng patakarang "Sau- 


dization" na sinimulang ipatupad ng bansa noong Hulyo 2. Ang 
"Saudization" ay ang pagprayoritisa ng bansa sa kanilang sariling mga 
manggagawa sa kapinsalaan ng mga trabaho ng mga kontraktwal na 
migranteng manggagawa roon. Pinapatampok nito ang pagkabangkarote 
ng labor export policy na sistematikong nagtutulak sa maraming Pilipino 


na magtrabaho sa labas ng bansa. 


at pananakot. 

Sa gayon, ang gagawing reperendum ay walang 
pagkakaiba sa maniobra ng pamilyang Cojuangco no- 
ong 1989 at muli noong Agosto 2010 kung saan idi- 
naan sa mga reperendum na batbat ng anomalya at 
panlilinlang ang pagsang-ayon ng mga magsasaka at 
manggagawang bukid. Bahagi ito ng engrandeng pla- 
no ng mga Cojuangco-Aquino para hindi maipamahagi 
ang lupa sa mga magsasaka. 

Pumapabor lamang ang desisyon ng Korte Suprema 
sa administrasyon ng mga panginoong maylupa ni Be- 
nigno Aquino III, batikos ni Rep. Rafael Mariano ng 
Partido Anakpawis. Malinaw sa desisyong ito na ang 
Korte Suprema ay instrumento ng panlilinlang, pang- 
aapi at pagsasamantala. Aniya, hindi mabibigyan ng 
kalutasan ng desisyong ito ang mahigit 50 taong suli- 
raning agraryo sa Hacienda Luisita at bagkus ay gaga- 
tong pa ito sa mas matitinding pakikibakang agraryo 
rito. 

Humantong sa madugong masaker ang welga sa 
Hacienda Luisita noong Nobyembre 2006 nang pagba- 
barilin ng mga pulis, militar at armadong goons ang 
mga nagpoprotestang magsasaka. AB] 


Pilipinong bumabalik sa Saudi 
Arabia para magtrabaho. 

Walang ginagawang paghahan- 
da ang rehimeng Aquino para salu- 
hin ang mga migranteng mawawa- 
lan ng trabaho. Sa halip, lalo pa 
itong nagkukumahog na maghanap 
ng mga pwesto sa ibang mga ban- 
sa sa pag-asang hindi mawawala 
ang milyun-milyong dolyar na 
remitans ng mga migrante. 

Ang “"Saudization" ay isa 
lamang sa mga patakarang ma- 
ngangahulugan ng malawakang 
tanggalan ng mga kontraktwal na 
manggagawang Pilipino. Resulta 
ito ng kasalukuyang krisis sa eko- 


Umaabot sa 350,000 Pilipinong 
"domestic helper" (DH) na nagta- 
trabaho ngayon sa bansang Saudi 
Arabia ang apektado ng "Saudiza- 
tion". Dahil dito, tinataya ng mga 
ahensya sa rekrutment ng mga 
migranteng manggagawa na aabot 
hanggang 300,000 DH ang hindi na 
makapagtatrabaho sa susunod na 
mga taon. 

Nakapako ang sweldo at api 
ang kalagayan ng mga Pilipinong 
katulong sa Saudi. Marami sa kani- 
la ay pinagtatrabaho nang mahaha- 


bang oras, hindi pinakakain at 
binabusabos.. 8 Mayroong mga 
5 


kasong ginagawa silang mga ali- 
ping sekswal ng kanilang mga amo. 
Marami-rami sa kanila ang umuu- 
wing nasisiraan ng bait, kundiman 
patay na. 

Hindi pinapansin ng gubyer- 
nong Saudi ang anumang panawa- 
gan para sa kagalingan at kapaka- 
nan ng mga Pilipino roon. Tumang- 
gi itong ipatupad ang hinihinging 
$400 minimum na sahod para sa 
mga katulong na Pilipino. Tumang- 
gi rin itong tiyakin ang kanilang 
mga karapatan. Sa kabila nito, 
umaabot pa rin sa 30,000 hang- 
gang 50,000 bawat taon ang mga 


nomya at mga sigalot sa pulitika 
sa buong Middle East. Habang 
lumalalim ang krisis sa kani-kani- 
lang mga ekonomya at aktibong 
ipinaglalaban ng sariling mga 
manggagawa ang kanilang mga 
karapatan sa trabaho at makataru- 
ngang sahod, tiyak na dadami ang 
mga bansang magsasara ng kani- 
lang mga pinto sa mga migranteng 
Pilipino. 

Sa harap nito, dapat ibasura ng 
reaksyunaryong gubyerno ang labor 
export policy at pagtuunan ng pan- 
sin ang paglikha ng maraming lokal 
na trabaho. JAB 


Hulyo 7, 2011 ANG BAYAN 


Ang 4Ps at Oplan Bayanihan 


ng pasipikasyon ng rehimeng US-Aquino. Pagsasakatuparan ito ng 


a ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang programa 


tinataguriang "conditional cash transfer program" ng World Bank 
na ipinatutupad sa iba't ibang bahagi ng mundo. 


Ang 4Ps ay kabilang sa pangu- 
nahing programa ng gubyernong 
Aquino. Sa panukalang badyet para 
sa 2012, maglalaan si Aquino ng 
P53.6 bilyon para sa 4Ps mula sa 
P34.3 ngayong 2011. Layunin 
umano nito na iahon sa kahirapan 
ang tatlong milyong pamilya. 

Sa pamamagitan ng pamumud- 
mod ng pera kaakibat ng ilang 
programang pangkalusugan at 
pang-edukasyon, layunin nitong 
likhain ang ilusyon na inihahatid 
ng gubyerno ang serbisyo sa ma- 
mamayan at "muling makuha ang 
tiwala" ng mga tao. Sa katunayan, 
tinatabunan lamang ng mga pasik- 
lab na programang ito ang tunay 
na ugat ng kahirapan ng mamama- 
yan sa layuning pahupain ang ka- 
nilang galit at ilayo ang atensyon 
nila sa paghahanap ng rebolusyo- 
naryong solusyon sa kanilang 
kaapihan. 

Ipinatutupad ng gubyernong 
Aquino ang 4Ps katuwang ng Op- 
lan Bayanihan (OPB). Marami sa 
prayoridad na erya ng 4Ps ay pra- 
yoridad din ng OPB. 

Sa Negros, halimbawa, inilatag 
kamakailan ng lokal na pamahalaan 
ang Negros First Development 
Agenda (NFDA), na walang iba kun- 
di ang lokal na bersyon ng 4Ps at 
iba pang programang palimos ng 
rehimeng Aquino. Ang nagpapa- 
tupad nito ay si Gov. Alfredo Mara- 
Aon, isang despotikong kumprador- 
panginoong maylupa at burukrata, 
na siya ring tagapagpatupad ng 
madugong Oplan Bantay Laya sa 
ilalim ng rehimeng Arroyo, at isa 
ngayon sa pangunahing taga- 
tulak ng Oplan Bayanihan ng 
rehimeng Aquino. Ginagamit 
ni Marañon ang kanyang 
upi-sina para pakilu- 
sin ang mga 
ahensya ng 
gubyerno at 
gamitin ang 
pondo para sa 
mga operasyon ng militar 
at pulis laban sa mga rebolu- 
syonaryong pwersa at ligal na 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2011 


demokratikong kilusan. 

Binuo ni Marañon ang Negros 
Island Peace and Order Council o 
NIPOC bilang sentro ng mga opera- 
syong sibil-militar sa kabuuan ng 
isla. Nakaupo sa konsehong ito ang 
matataas na upisyal ng militar at 
pulis at binuhusan ito ng pondo. 
Nagpapatupad ito ng mga progra- 
mang mapaniil at militarista sa 
ngalan ng "kaunlaran" at "kontra- 
kahirapan." 

Sa Leyte, pinalawak kamakailan 
ang saklaw ng 4Ps mula 10 munisi- 
palidad tungong 22 munisipalidad. 
Katuwang sa pagpapatupad nito at 
iba pang proyektong "pangkaunla- 
ran" at "kontra-kahirapan" ang Sa- 
mar Island Partnership for Peace 
and Development (SIPPAD) na 
pinatatakbo ng matataas na upi- 
syal ng 8th ID. Kasama sa itinutu- 
lak ng SIPPAD ang paglalatag ng 
binansagang "kalsada para sa gera" 
na tatagos sa magkabilang bahagi 
ng isla. Malaon nang prayoridad ng 
AFP ang Samar. 

Sa isla ng Panay, mas garapal 
ang paggamit ng 4Ps para supilin 
at gawing pasibo ang mamamayan. 
Ayon sa PAMALAKAYA, isang prog- 
resibong organisasyon ng mga 
mangingisda, mahigpit na ipinag- 
bawal sa mga benepisyaryo ng 4Ps 
ang pagsali sa mga samahang 
bumabatikos at lumalaban sa rehi- 
meng Aquino. Binalaan ang mga 
residente roon na tatanggalin ang 
kakarampot na limos na 

matatanggap nila 
kung sasali sila sa 


BAYAN at iba pang progresibong 
organisasyon. Tahasang pagsikil 
ito sa mga karapatang sibil ng mga 
residente roon. 

Sa Northeast Mindanao, ang 
pagpapatupad ng 4Ps ay pina- 
mamahalaan mismo ng mga sunda- 
lo. Ginagamit ng AFP ang 4Ps pa- 
ra magpatawag ng mga pulong sa 
baryo. Probisyon ng 4Ps na dapat 
dumalo sa pulong ang 85% ng mga 
target na "benepisyaryo". Isasaila- 
lim din sa imbestigasyon ang mga 
residenteng gustong pumaloob sa 
programa kaya't nagagamit ito ng 
mga sundalo para sa pagkalap ng 
datos paniktik. 

Sa Palawan at ilang bahagi ng 
Mindoro, ginagamit ng DSWD ang 
mga asembleya para sa 4Ps para 
gipitin ang mga aktibidad ng mga 
progresibong organisasyon. May 
ilang pagkakataon nang sadyang 
isinasabay ng DSWD ang kanilang 
mga "asembleyang pangkomuni- 
dad" at iba pang "sesyong pampa- 
milya" para hindi makadalo sa mga 
pulong at aktibidad ng mga progre- 
sibong organisasyon ang mga resi- 
dente. 

Hindi bago o orihinal sa rehi- 
meng Aquino ang paggamit ng 4Ps 
at iba pang mga hungkag na pro- 
gramang panlipunan bilang instru- 
mento ng pasipikasyon. Noong 
2003, binuo ng rehimeng Arroyo 
ang Salaam (Special Advocacy on 
Literacy/Livelihood Advancement 
for Muslims) Soldiers katuwang 
ang KALAHI-CIDSS. Ang KALAHI- 
CIDSS ay isang organisasyong 
nakakabit sa 4Ps . Marami sa mga 
myembro ng Salaam Soldiers ay 
mga sundalo at/o dating myembro 
ng MILF o MNLF na noo'y aktibo na 
sa AFP. 

Sa papel, bahagi diumano ng 
mga tungkulin ng Salaam Soldiers 
ang paghahatid ng mga serbisyong 
sosyal at medikal, kasabay ng pag- 
mamantine ng kapayapaan at 
kaayusan sa kani-kanilang mga 
komunidad. Pero ayon na mismo sa 
AFP, ang mga operasyon ng Salaam 

Soldiers ay hindi naiiba sa mga 
operasyon ng kanilang mga 
Special Operations Team (SOT). 
Partikular na ipinagmalaki ng 
tagapamahala ng DSWD sa lugar 
na "nakabenepisyo" ang mga ka- 
mag-anak ng mga kasapi ng Ba- 
gong Hukbong Bayan at Moro 
Islamic Liberation Front. [AB] 


MATATAGUMPAY NA TAKTIKAL NA OPENSIBA WK 


Mga engkwentro 
sa North Cotabato 


Philippines (AFP), nagtamo ito ng 16 na kaswalti habang walang ka- 


Te sa ibinabalita ng mga tagatambol ng Armed Forces of the 


hit isang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang 
napatay o nasugatan sa serye ng mga engkwentro sa Barangay Malasila at 
Barangay Luayon sa Makilala, North Cotabato noong Hunyo 15, 16 at 17. 


Ayon sa pahayag ni Ka Macario 
Dilaab, tagapagsalita ng Mt. Alip 
Operations Command ng BHB sa Far 
South Mindanao Region, hindi 
bababa sa pitong bangkay ang 
agad na isinakay sa helikopter 
matapos ang mga engkwentro. Ito 
ay batay sa nakita at direktang 
naobserbahan ng mga isnayper ng 
BHB na nakapusisyon sa mas mata- 
as na lugar. Batay din sa mga maa- 
asahang ulat, 16 ang aktwal na 


kaswalti sa panig ng Philippine 
Army, karamihan mga regular na 
sundalo ng 57th IB, 40th IB at 
39th IB bunsod ng isang mis- 
encounter` sa pagitan ng mga nag- 
ooperasyong tropa. 

Lubhang nalito at disorganisa- 
do ang mga pasistang tropa kaya 
sila mismo ang nagbarilan habang 
inoobserbahan lamang sila ng mga 
isnayper ng BHB. 

Matapos na maisakay sa heli- 


kopter ang mga kaswalti ng mili- 
tar, inianunsyo ni Lt. Col. Gau- 
dencio Asto, tagapagsalita ng 6th 
ID, na nakapatay sila ng apat na 
kasapi ng BHB. Pinangalanan pa 
niya ito na sina Alexander Selano, 
Miguel Ocsio, isang Kumander 
Sammy at isa pang hindi nakikila- 
lang tao. Pero ang totoo, ang mga 
binanggit ay mga ordinaryong 
tagabaryo at hindi mga kasapi ng 
BHB. Nagkataon lamang na sila ay 
malapit sa lugar na pinangyarihan 
ng engkwentro at misencounter. 
Hindi rin sila napatay o nasugatan 
man lamang. 

Para tabunan ang kanilang 
kahihiyan, binomba at inistraping 
ng mga eroplanong "Tora-Tora" ang 
mga baryo ng Makilala at pwersa- 
hang ginawang mga giya ang mga 
tagabaryo sa kanilang mga opera- 
syong militar. 


Mga problema at anomalya 
ng 4Ps sa Palawan 


S: bawat antas ng pagpapatupad ng 4Ps, may ano- 
malya. Ito ang iniulat ng mga residenteng sumai- 
lalim sa programang ito. Isang halimbawa ang natuk- 
lasang mga anomalya sa isang bayan sa Palawan. Sa 
bayang ito, inireklamo ng mga residente na magulo 
ang proseso ng pagtutukoy ng mga benepisyaryo. 

Ayon sa isang itinalagang lider ng komunidad, 
hindi mga maralita ang nakalista kundi mga taong 
malapit sa mga lokal na upisyal. Ang iba sa kanila ay 
may mga regular na trabaho, kundiman mga empleya- 
do mismo ng munisipyo. Laganap ang sistemang 
padrino at dahil dito, kakarampot lamang sa tunay na 
maralita ang nakakakuha ng benepisyo. 

Hindi naaabot ng sarbey ang malalayong bahay sa 
naturang bayan, kung saan nakatira ang karamihan sa 
pinakamahihirap. Kapag ang isang residenteng tinu- 
koy na benepisyaryo ay hindi nakatutupad ng mga 
rekisito, kahit totoong mahirap ang kanyang pamilya 
ay ipinapasa ang kanyang mga benepisyo sa mga "fil- 
ler" o pampunong pangalan. Marami sa mga panga- 
lang ito ay nanggagaling sa munisipyo at lantarang 
isinasama ng mga pulitiko. 

Sa isang sityo, hindi lahat ng mga nakalistang 
benepisyaryo ang nabigyan ng pondo. Ang ilan sa 
kanila ay isang beses lamang nakatanggap ng subsid- 
yo. Ang iba pa ay nakakuha ng kalahati o kulang sa 
ipinangangalandakang halaga. Hindi sulit sa ibang 
mga residente ang kakarampot na pondo, lalupa't ang 
iba sa kanila ay kailangan pang mamasahe para maka- 
rating lamang sa munisipyo. JAB] 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2011 


Puro salita, walang gawa 


atapos ang isang taon sa panunungkulan, 

wala pa ring ginagawa ang rehimeng 
Aquino para kasuhan, litisin at parusahan sina 
Gloria Arroyo at kanyang mga alipures. 
Hanggang salita lamang si Aquino sa kanyang 
pagkundena sa mga kaso ng korapsyon ng nag- 
daang rehimen. 

Kabilang dito ang pinakahuling anomalya 
sa paggamit ni Arroyo ng pera ng PCSO na ani- 
mo'y pribado niya itong pondo. Matapos ang 
paulit-ulit na mga imbestigasyon, wala pa ni 
isang kasong kriminal ang nakasampa laban 
kay Arroyo. 

Habang nagtatagal, lalong nagiging mali- 
naw na ginagawa lamang na tampulan ni 
Aquino ang dating presidente para pagtakpan 
ang kainutilan at pagkabangkarote ng sariling 
rehimen. Nagpapatawag ito ng mga imbestiga- 
syon, pero wala itong ipinakikitang interes na 
dalhin sa korte ang mga nahahalungkat na kaso. 
Nagiging matingkad ang pangungutya ni Aquino 
kay Arroyo laluna sa mga panahong lumalawak 
ang disgusto sa pagpapatakbo niya sa gubyer- 
no. 

Sinalamin ang kawalang-aksyon ni Aquino 
sa pinakahuling sarbey ng Pulse Asia na isi- 
nagawa noong Mayo 21-Hunyo 4. Ayon dito, 
39% lamang ng mga Pilipino ang sumasang- 
ayon sa mga ginagawa ni Aquino habang 40% 
lamang ang naniniwala na mababawasan niya 
ang tantos ng karalitaan at talamak na korap- 
syon sa bansa. [AB 


MATATAGUMPAY NA TAKTIKAL NA OPENSIBA WK 


Lider ng armadong kulto, 
napatay sa tsekpoynt ng BHB 


Bagong Hukbong Bayan (CHC-BHB) si SP03 Benjamin Langbid, 


INE ng mga Pulang mandirigma ng Conrado Heredia Command- 


isang elemento ng CARAGA Regional Intelligence Division ng Phil- 
ippine National Police (PNP) at isa ring pusakal na lider ng pribadong 
hukbo na tinatawag na Philippine Prayer for Peace of the Holy Spirit 
Incorporated (PPPHSI). Nangyari ito noong Hunyo 23, bandang alas-7 ng 
umaga sa tsekpoynt ng BHB sa pambansang haywey sa Purok 7, Barangay 


Pasian, Monkayo, Compostela Valley. 


Kasama ni Langbid na nasabat 
sa tsekpoynt ang kanyang kanang 
kamay na si Romeo Casas, na isa 
ring kasapi ng PPPHSI at pusakal 
ding elemento ng Barangay Intelli- 
gence Network (BIN). Imbes na 


Josefina "Pina" Palma-Paulo, ang 
kilalang "supremo" ng PPPHSI, na 
nakabase sa Bislig City, Surigao del 
Sur. Pinamunuan ni Langbid ang 
60-kataong armadong kulto na 
karamihan. 


Kalahati ng pwersang 


Upang maprotektahan ang mga 
interes na ito, pwersahang pinala- 
yas ng PPPHSI ang mahigit 60 
pamilyang magsasaka sa San Jose 
at Pamaypayan. Ninanakaw ng 
armadong kultong ito ang mga 
hayop ng mga magsasaka at dina- 
dahas nila ang mga residente para 
sapilitan nilang iwan ang kanilang 
produktibong lupain. Hinaharas at 
pinagbabantaang papatayin ang 
mga upisyal ng barangay na nagpe- 
tisyon kontra sa pang-aagaw ng lu- 
pa at pananakot ng kulto. 

Katulad ng dinisenyo ng US na 
"low intensity conflict counterin- 
surgency" noong panahon ni Co- 
razon Aquino, ginagamit din nga- 
yon ng anak niyang si Benigno 
Aquino III ang mga armadong 


panatikong sekta tulad ng PPPHSI 
sa pagpapatupad ng Oplan Bayani- 
han, ayon sa CHC-BHB. 
Samantala, isang M16 ang 
nasamsam ng mga kasapi ng Wilfre- 
do Zapanta Command ng BHB nang 
salakayin nila ang police outpost 
ng Mati Bus Terminal sa Mati, 
Davao Oriental noong Hunyo 7. Na- 
patay si P03 Alfredo Salva nang 
lumaban siya sa mga gerilya. Isang 
Pulang mandirigma naman ang 
nagbuwis ng buhay sa operasyong 
ito. JAB 


magsalong ng kanilang 
mga armas ay nagpaulan 
pa ng mga putok sa 
tsekypont ng BHB si Ca- 
sas. Bunsod nito ay napi- 
litang gumanti ng putok 
ang BHB at napatay sina 
Langbid at Casas. 

Nakumpiska ng BHB 
sa kanila ang isang baby 
M16 at apat na pistola, 
ayon kay Ka Roel Agustin III, taga- 
pagsalita ng CHC-BHB. 

Si Langbid ay katiwala rin ni 


ito ay mga regular na 
sundalo ng 75th IB. 
Ang kultong ito ay 
nag-oopereyt ng isang 
3,000 ektaryang mina- 
han ng karbon sa Ba- 
rangay San Jose at Pa- 
maypayan sa Bislig 
City. Sangkot din sa 
malakihang pagtrotro- 
so at pangongotong 
ang grupong ito sa Bislig City, Li- 
ngig, Surigao del Sur at Trento, 
Agusan del Sur. 


Mga aksyong harasment, inilunsad sa Negros 


Ng" ng mga koordinadong aksyong harasment ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
sa ilalim ng Leonardo Panaligan Command (LPC-BHB-Negros) laban sa binansagang "Killer Battalion" 
na 11th IB. 

Hinaras ng mga yunit ng BHB ang tatlong detatsment sa Negros Oriental at isa pa sa Negros Occiden- 
tal bandang alas-12 ng madaling araw noong Hunyo 13. Kasabay nito, nagsagawa rin ang ibang yunit ng 
mga tsekpoynt sa pambansang haywey ng Negros Oriental at Negros Occidental noong araw na iyon. La- 
yon nilang harangin ang mga sundalo at kriminal na may mga utang na dugo sa bayan at yaong may mga 
"standing warrant of arrest" mula sa hukumang bayan. 

Walang lumabas o nagresponde man lamang na mga sundalo ng AFP at PNP mula sa malalapit na kam- 
po sa takot na masangkot sa labanan, ayon kay Ka JB Regalado, tagapagsalita ng LPC-BHB. 

Bago ang mga aksyong militar na ito, nagsagawa noong Hunyo 12 ang mga kasapi ng Pambansang 
Katipunan ng Magbubukid (PKM) ng "noise barrage" at "bonfires" sa ilang mga baryo, bayan at lunsod 
ng Central Negros. Lumahok sa mga koordinadong aksyong ito ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan 
(KM) na nagpaskil ng mga poster at nagpinta ng mga rebolusyonaryong islogan sa mga bayan at syudad. 

Sa pagpapakilos ng ilang daang regular na kasapi ng hukbong bayan, milisyang bayan at yunit pan- 
depensa sa sarili sa ilalim ng LPC-BHB, naipakita ang sistematiko at mas planadong mga maniobra ng Pu- 
lang hukbo na may suporta ng ilang libong baseng masa. Nagulat at hindi nakakilos ang AFP at PNP sa 
mga koordinadong aksyong ito sa kabila ng paglulubid ni Col. Jonas Sumagaysay, assistant commanding 
officer ng 3rd ID, ng mga di kapani-paniwalang kwento na babagsak na umano ang rebolusyonaryong kilu- 
san sa isla ng Negros. [AB] 


8 Hulyo 7, 2011 ANG BAYAN 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


61st IB, berdugo 


Army ((3rd ID-PA) ang berdugong yunit nito na 61st IB bunsod ng 


Nere ilipat sa Panay ng 3rd Infantry Division ng Philippine 


matinding protesta ng mamamayan sa Negros laluna ng mga mag- 
sasaka, manggagawang bukid, relihiyoso at iba pang mga demokratikong 
sektor. Dahil sa madugo nitong rekord sa paglabag sa karapatang-tao, 
isinailalim umano ito sa "retraining" at "reorientation" para umano paha- 


lagahan ang karapatang-tao. 

Gayunman, ilang buwan pa 
lamang sa Panay ay lumabas na ang 
tunay na katangian nito bilang 
kaaway ng mamamayan. Ipinapa- 
kita ito ng ilang insidente sa Cen- 
tral Panay. 

Isa na rito ang matagal nang 
inirereklamong ilang buwang pag- 
lalagi ng mga tropa ng 61st IB sa 
sentro ng intermedya at mabundok 
na mga barangay ng Tapaz, Capiz. 
Ginagamit nilang mga panangga- 
lang o human shield sa labanan ang 
mga mamamayan. 

Noong Mayo, nagpaputok nang 
walang direksyon ang mga lasing 
na sundalo sa Barangay Roosevelt, 
Tapaz. Patuloy din ang paghahasik 
nila ng lagim at saywar sa mga 


mamamayan para sirain ang kani- 
lang pagkakaisa at pakikibaka para 
sa kanilang mga karapatan. 
Pinaiiral ng mga sundalo ang 
bulok na kultura sa mga barangay. 
Noong Mayo, nagdala ang mga 
tropa ng 61st IB ng bayarang mga 
babae sa Barangay Roosevelt at 
ibinugaw sila sa ilang mamama- 
yan. Pagpapatuloy lamang ito ng 
dating ginagawa ng pinalitan 
nitong 47th IB. Tuluy-tuloy ang 
pagpapanood ng malalaswang 
pelikula sa mga bata kahit sinasa- 
bihan ng mga magulang ang mili- 
tar na huwag itong gawin. 
Dumami ang mga krimen sa mga 
barangay. Nang pumalit ang 61st IB 
sa 47th IB noong 2011, humimpil 


AFP, salot sa mga bata 


mga bata sa buong bansa. Pinagtatakpan nila ang mga krimeng 


We pakundangan ang paglabag ng AFP sa mga karapatan ng 


ito sa pamamagitan ng paninira sa Bagong Hukbong Bayan 


(BHB) at rebolusyonaryong kilusan. 


Noong Hunyo 26, tatlong bata 
ang iligal na inaresto at idinetine 
ng 401st Bde sa San Agustin, Su- 
rigao del Sur. Pinalabas ng militar 
na mga "batang sundalo" ng Ba- 
gong Hukbong Bayan ang tatlo at 
inutusan silang maglatag ng land 
mine sa daan. Ito ay matapos am- 
busin ng isang tim ng BHB ang 
pinagsanib na pwersa ng 29th, 
36th at 75th IB gamit ang isang 
command-detonated explosive no- 
ong araw ding iyon. Dalawa ang 
napatay at marami ang nasugatang 
sundalo sa pananambang. Ang 
naturang mga pwersa ay isang bu- 
wan nang naglulunsad ng mga ope- 
rasyong militar sa ilalim ng hung- 
kag na Community Organizing for 
Peace and Development (COPD) ng 
Oplan Bayanihan. Sa buong pana- 
hon na ito, pitong beses silang 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2011 


nabigwasan ng BHB. 

Ang totoo'y arbitraryong 
dinampot ng mga sundalo ang tat- 
long bata habang nagsasagawa si- 
la ng operasyong militar sa Hani- 
paan, San Agustin. Kasama noon 
ng mga bata ang kanilang ama at 
isa pang kamag-anak. Dahil sa pin- 
salang inabot ng mga sundalo sa 
aktibong pagdepensa ng BHB sa 
lugar, at dahil din sa matibay at 
militanteng paninindigan ng mga 
residente laban sa panlilinlang ng 
AFP, itinuring ng mga sundalo ang 
lahat ng mga residente roon, bata 
man o matanda, bilang mga myem- 
bro ng BHB. Wala silang pili sa 
pang-aaresto, pagkulong at kahit 
pagpatay. Para mailusot ang kani- 
lang mga pang-aabuso at krimen, 
idineklara nilang "batang sundalo" 
o mandirigma ang mga bata, 


ie 


ito sa Barangay Roosevelt. Mula 
noon ay maraming kalabaw na ang 
iniulat na nawawala. 

Instrumento rin ang 61st IB sa 
patuloy na pang-aagaw sa lupang 
ninuno ng mga Tumandok. Ginaga- 
mit din sila bilang pwersang pan- 
seguridad sa proyektong dam sa 
Jalaur River at sa pagmimina ng 
Teresa Marble na sumasaklaw sa 
mga mabundok na mga barangay 
ng Tapaz, Capiz at Calinog. 

Walang pagkakaiba ang berdu- 
gong 61st IB sa abusadong 47th 
IB, ani Ka Jurie Guerrero, taga- 
pagsalita ng Jose Percival Estocada 
Jr. Command ng BHB sa Central 
Panay.Kaya hindi kataka-taka kung 
labanan sila ng mamamayan. 

Gamit ang shotgun, pinaputu- 
kan ng ilang galit na sibilyan ang 
mga tropa ng 61st IB na nakapwes- 
to sa covered gym ng Barangay Ro- 
osevelt noong Hunyo 12 bandang 
alas-9 ng gabi. Nasugatan sa binti 
si Corporal Pagurayon. Dalawam- 
pung minutong nagpaputok ang 
mga sundalo sa direksyon ng mga 
bahay ng mga residente. [AB] 


pinagbuntunan ng galit at sa pro- 
seso'y siniraan ang BHB. 

Labag sa patakaran ng BHB ang 
tumanggap ng mga menor de edad. 
Sa kabilang banda, napatunayan ng 
BHB ang paggamit ng AFP ng mga 
wala pa sa edad sa kontra-rebolu- 
syonaryong digma. Noong Hunyo 7, 
isang 16-anyos na elemento ng 
CAFGU ang napatay sa isang sagu- 
paan sa Lianga, Surigao del Sur. 

Samantala, isang 15-taong 
gulang na babae ang ginahasa ng 
tatlong elemento ng Presidential 
Security Guard (PSG) noong Hunyo 
21. Si Rose (di tunay na pangalan) 
ay ibinugaw ni Barangay Chairman 
Angelo Murillo sa mga sundalo ng 
PSG. 

Ayon sa salaysay ni Rose, 
ginahasa siya ng isang S/Sgt. Wal- 
ter Candelaria at dalawa pa niyang 
kasamahan sa loob mismo ng 
baraks ng PSG. Mariing kinundena 
ng mga progresibong organisa- 
syon ang krimen at ipinanawagan 
kay Aquino na imbestigahan ang 
kanyang mga tauhan at parusahan 
ang mga mapatunayang nagka- 
sala. 


Pangangamkam ng lupa 


sa Isabela 


kong agawan ng lupa ang mga magsasaka sa iba't ibang bayan ng 


Te ibang ahensya ng gubyerno ang nagsasabwatan para sistemati- 


Central Isabela. Sangkot sa sindikatong ito ang iba't ibang upisyal ng 
Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department 
of Agrarian Reform (DAR), Registry of Deeds at Land Bank of the 
Philippines (LBP). Sinasakyan ngayon ng negosyong bio-ethanol ang sab- 
watang ito para lalong mapalawak ang lupang pwede nitong kamkamin 


para tamnan ng tubo. 

Unang panloloko ng gubyer- 
no ang pagdedeklara ng DENR 
na may malalawak na Hi 
lupaing tiwangwang at 
abandonado, partikular 
sa San Mariano, Isabela 
na sesentruhan ng pro- 
yektong bio-ethanol. Ang 
totoo'y halos bawat sulok 
na ng San Mariano na 
pwedeng tamnan ay pro- 
duktibo na sa palay, mais, 
pinya at gulay. Ayon na 
mismo sa estadistika ng 
estado, 33,262 ektarya 
bayang ito ay agrikultural 
noong 2003 at 14,927 ektarya o 
halos 45% dito ay maisan. Subalit 
sadyang mali ang klasipikasyon ng 
DENR sa lupa para bigyang-matwid 
ang pagpapasaklaw dito sa Green 
Future Innovations, Inc. (GFI), 
isang kumpanya sa bio-ethanol na 
pag-aari ng sosyong Japanese, 
Taiwanese at Pilipino. Nakipag- 
pirmahan ang GFI sa gubyernong 
panlalawigan ng Isabela noong 
2006 para magtanim ng tubo at 
magtayo ng planta ng bio-ethanol 
sa lupang sasaklaw sa 11,000 ekta- 
rya sa 17 barangay ng Central 
Isabela. Ang bio-ethanol ay gagami- 
tin para lumikha ng kuryente. 

Batay sa produksyong 125,000 
litro bawat araw o 54 milyong litro 
bawat taon, ang GFI ang magiging 
pinakamalaking prodyuser ng bio- 
ethanol sa buong bansa. Magiging 
ganap na ang operasyon nito pag- 
sapit ng 2012. Subalit ngayon pa 
lamang ay nararamdaman na ng 
mga residente ng Central Isabela 
ang mapangwasak na mga epekto 
nito. 

Ang Isabela ang pinakamala- 
king prodyuser ng mais at ikalawa 
sa pinakamalaking prodyuser ng 
palay sa bansa. Ngayo'y nanganga- 
nib nang mawala ang katanyagang 


10 


o GFI dito. 


ito ng lalawigan sa pagpasok ng 


Sinasabi rin ng DENR sa mga 
magsasaka ng San Mariano na 
mga “protektadong erya” ang 
mga lupaing malaon 
3 na nilang nililinang. 
Subalit lingid sa kani- 
lang kaalaman ay ipinauupa 
na pala ng DENR 


e” sa malala- 
#” king korpora- 
syong agribisnes 


lupaing ito. 
Sarisari ring panli- 
linlang ang ginagawa ng 
GFI sa mga magsasaka para maku- 
ha ang kanilang lupa. Ang mga 
pumapayag na gawing tubuhan ang 
kanilang lupa ay pinangangakuan 
ng P20,000 upa bawat taon. May 
mga kumakagat dito dahil sa 
matinding pangangailangan, suba- 
lit nalalaman na lamang nilang ibi- 
nagsak na pala ng GFI ang upa sa 
P5,000 bawat taon. Dahil dito, 
maraming mga magsasakang dating 
nakatitindig sa sarili ang nagmis- 
tulang pulubi at wala nang matam- 
nan man lamang ng gulay para sa 
personal na konsumo. 

Sa iba namang kaso, sadyang 
hindi inaaprubahan ang mga apli- 
kasyon ng mga magsasaka para 
matitulohan ang kanilang lupa 
upang malapitan sila ng mga 
“fixer” na mag-aalok ng “tulong.” 
Ang mga lumalapit na ito ay mga 
galamay ng sindikato. 

Libre umano nilang ipapasur- 
bey ang lupa at ilalakad ang mga 
papeles. Malalaman na lamang ng 
mga magsasaka na sa pangalan na 
pala ng ibang tao inirehistro ang 
lupa. Agad namang idedeklara ng 
sindikato na “boluntaryong ipinag- 
bibili” ng rehistradong may-ari ang 
naturang lupain. 


Kapag naibenta ang lupa ay 
tatanggap ng P70,000 bawat ekta- 
rya o P546,000 bawat 7.8-ekta- 
ryang parsela ang mga huwad na 
may-ari ng lupa na karaniwang 
konektado sa DAR at sa Regional 
Land Bank. Ang mga magsasakang 
naghahabol ay binabayaran ng 
P2,000 hanggang P5,000 para 
manahimik na lamang. 

Pwede ring biglang ideklara ng 
Land Bank na nakapailalim sa CLOA 
ang lupa ng mga magsasaka at 
magkakautang sila ng P35,000 
bawat ektarya o P273,000 bawat 
parsela, bukod pa sa interes, sa 
susunod na 30 taon. Dahil hindi ito 
kayang bayaran ng karamihan ng 
mga magsasaka, naiilit ang kani- 
lang lupa at ibinebenta. 

Sa dalawang kasong ito ay pare- 
hong napupunta sa GFI ang karami- 
han ng mga parselang ibinebenta. 

Daan-daang magsasaka na, 
kabilang ang mga pambansang 
minorya, ang nabibiktima ng sindi- 
katong ito. 

Para masikil ang sinumang 
tumututol sa mga pang-aabusong 
ito, tuluy-tuloy na tinatambakan 
ng mga sundalo ang mga lugar na 
saklaw ng proyektong bioethanol at 
tinatayuan ng dagdag na mga 
kampo militar. Tinatakot at dinada- 
has ang mga tumututol, at ang ilan 
ay tahasang inaakusahang mga 
myembro ng Bagong Hukbong 
Bayan. Bukod dito, tinatanggal 
ang kanilang mga pangalan sa mga 
maaaring maging benepisyaryo ng 
Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program (4Ps) at hindi binibigyan 
ng patunay na sila ay mahihirap 
para hindi sila makakuha ng 
libreng serbisyong panlipunan. 

“Nawawala na sa mga magsasa- 
ka ang kanilang lupa, kabuhayan at 
kanilang buhay mismo dahil sa 
proyektong ito,” ayon kay Diony 
Yadao, isang magsasaka at lider ng 
Danggayan Dagiti Mannalon ti 
Isabela (DAGAMI). na kaanib ng 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. 
“Hindi namin makain ang tubo, at 
hindi rin namin ito maibenta. Ang 
mga lupang agrikultural na dating 
tinatamnan ng palay, mais at gulay 
ay mga tubuhan na ngayon, at 
walang anumang pakinabang dito 
ang mga magsasaka. Mula sa pagi- 
ging mga magsasaka, nagiging mga 
kasamá na kami at bulnerable sa 
pang-aabuso.” [AB] 


Hulyo 7, 2011 ANG BAYAN 


N BALITA | 
AFP, binatikos ng LFS 


MARIING binatikos ng League of Filipino Students 
(LFS) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) dahil 
sa pahayag nito na ang LFS ay kabilang sa mga orga- 
nisasyong dapat daw pakaiwasan ng mga estudyante 
dahil nagrerekluta umano ito ng mga kasapi na ma- 
giging rebelde. 

Ayon sa tagapangulo ng LFS na si Terry Ridon, ires- 
ponsable at mapanganib ang pahayag ng AFP. 
Kanilang pananagutin si Brig. Gen. Ernesto del 
Rosario, hepe ng AFP-Civil Relations Service (CRS), 
kapag may pinaslang sa hanay ng mga kabataang- 
estudyante bunsod ng pahayag na ito. 

Magsasampa rin ang LFS ng kasong administratibo 
at libelo laban sa naturang upisyal-militar. 

Batay sa mga karanasan sa ilalim ng Oplan Bantay 
Laya (OBL), tuwing nagpapalabas ng gayong mga 
pahayag ang militar ay may napapaslang o dinudukot 
na mga lider at aktibistang masa, ani Ridon. 

Sinabi ng LFS na hindi ito naniniwala na ang ipi- 
nagmamayabang ng gubyernong Aquino na Oplan 
Bayanihan ay kakaiba sa madugong OBL. Katunayan, 
anito, nagpapatuloy sa ilalim ng rehimeng Aquino 
ang mga pang-aatake sa kabataang-estudyante ng 
mga mananambol ng gera tulad nina General Del 
Rosario. 


Pag-aalsang Greek, pinuri ng ILPS 


PINURI ng International League of Peoples Struggles 
(ILPS) ang Union of Working People, isang myembrong 
organisasyon nito, sa pamumuno nito sa kilusang 
masang nilahukan ng mahigit 500,000 mamamayan sa 
Syntagam Square noong Hunyo 5. Pinanawagan ng 
mamamayang Greek na patalsikin ang mga nasa kapa- 
ngyarihan na nagpapatupad ng anti-manggagawa at 
anti-mamamayang mga patakaran. 

Nakiisa ang ILPS sa mamamayang Greek at nana- 
wagan sa 300 myembrong organisasyon nito sa 
buong mundo na ipakita ang pakikiisa at pagsuporta 
sa mamamayang Greek sa kanilang pakikibaka laban 
sa mga hakbang sa pagtitipid at sa kanilang pangma- 
tagalang pakikibaka para makamit ang tunay na 
demokrasya at pambansa at panlipunang kalayaan. 

Bukod sa mga nagtipon sa Syntagam Square, libu- 
libo pa amg nagtipon sa mga pampublikong parke sa 
30 iba pang lunsod para ipamalas ang kanilang galit 
sa mga hakbang sa pagtitipid. 

Ang Greece ay isa lamang sa mga kapitalistang 
bansa sa Europe na matinding natamaan ng pampin- 
ansya at pang-ekonomyang krisis na bumabayo sa 
kapitalistang sistema ng buong mundo mula pa noong 
2008. Pangunahing dahilan dito ang paggigiit ng mga 
burgis na gubyerno na ipatupad ang mga neoliberal na 
patakaran. 

Bukod sa Greece, ang iba pang mga bansang 
matinding tinamaan ng krisis ay ang Portugal, Italy, 
Ireland at Spain. 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2011 


Kilos-protesta 
sa US Embassy, binuwag 


MARAMI ang nasaktan sa mga raliyista nang 
marahas na buwagin ng mga pulis ang kilos- 
protesta na inilunsad ng Bagong Alyansang 
Makabayan (BAYAN) sa harap ng US Embassy sa 
Roxas Boulevard, Pasay City nitong Hulyo 4 
kaugnay ng Fil-American Friendship Day. 

Mahigit 200 raliyista ang nagmartsa patu- 
ngong US Embassy para batikusin ang hindi 
pantay na relasyon ng gubyernong US at ng 
gubyernong Pilipinas. Kanila ring ipinanawagan 
ang pagbasura sa Visiting Forces Agreement 
(VFA) na anila'y ginagawang dahilan lamang 
para manatili sa Pilipinas ang mahigit 700 tro- 
pang Amerikano. 

Ang marahas na pagbuwag sa mga 
demonstrador, ayon kay Renato Reyes Jr, pang- 
kahalatang kalihim ng BAYAN, ay nagpapatunay 
lamang na si Benigno Aquino III ay walang pag- 
kakaiba sa sinundan niyang presidente na si 
Gloria Arroyo. Walang pangingimi umano ang 
mga pwersang panseguridad nito na buwagin 
ang anumang demokratikong pagtitipon para 
lamang ipakita ang pagkatuta nito sa imperya- 
lismong US. 


Mga obispo, kongresman, 
sangkot sa anomalya ng PCSO 


KINILALA sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon 
Committee noong Hunyo 29 ang ilang obispo at 
pari ng Simbahang Katoliko na nakatanggap ng 
mga mamahaling sasakyan mula sa Philippine 
Charity Sweepstakes Office (PCSO) noong pana- 
hon ng rehimeng Arroyo. 

Ayon sa direktor ng PCSO na si Atty. Aleta 
Tolentino, dalawang Sports Utility Vehicle o SUV 
ang natanggap ni Bishop Juan de Dios Pueblos 
samanatalang nakakuha ng tig-isang SUV sina 
Rev. Orlando Quevedo ng Cotabato, Msgr. 
Augusto Laban ng Sorsogon at Fr. Roger Lood ng 
Iligan City. Nailista ring binigyan ang 
Zamboanga  Archdiocesan Social Action 
Apostolate, Diocese ng Banqued (Abra), 
Prelature ng Isabela (Basilan), Apostolic 
Vicariate ng Bontoc at Caritas ng Nueva Segovia 
na sumasakop hanggang Ilocos Sur. 

Ayon sa batas, mga ambulansya lamang at 
hindi mga mamamahaling sasakyan ang pwe- 
deng ipamahagi ng PCSO. 

Pagdating naman sa mga ambulansya, 
napakalaking bilang ang tinanggap ng mga alya- 
do ni Arroyo. Pitong gubernador ang nangungu- 
na sa listahan: Loreto Campos ng Misamis 
Occidental at Sally Lee ng Sorsogon (20), Joey 
Salceda ng Albay (14), Bellaflor Angara-Castillo 
ng Aurora (13), Enrico Aumentado ng Bohol (12) 
at Oscar Moreno ng Misamis Oriental (11). 


11 


ANG 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


BAYAN 


Taon XLII Blg. 13 
Hulyo 7, 2011 
www. philippinerevolution.org 


Labanan ang panghihimasok ng 


imperyalismong US 


apat puspusang ilantad at labanan ng mama- 
Drs Pilipino ang pakana ng US na sulsulan 


ang kaguluhan sa South China Sea sa pagitan 
ng Pilipinas, China at iba pang bansang umaangkin sa 
kabuuan o bahagi ng Spratly Islands. Walang ibang 
layunin ang panghihimasok ng US kundi ang bigyang- 
matwid ang pagpakat ng mga pwersang militar nito sa 
rehiyon sa ngalan ng "pagtatanggol sa kasarinlan ng 
Pilipinas." 

Dapat ding puspusang ilantad at labanan ng sam- 
bayanan ang pagpapagamit ng rehimeng Aquino sa 
imperyalistang amo nito na gatungan ang gulo sa 
Spratlys. Sa udyok ng US, ginagatungan ng rehimeng 
Aquino ang apoy ng tunggalian sa Spratly Islands sa 
pamamagitan ng mga agresibo at mapang-upat na 
pahayag at hakbangin laban sa China. Layunin niyon 
na bigyang-matwid ang "paghingi ng tulong" mula sa 


US gamit ang Mutual Defense Treaty (MDT) ng US at 


Pilipinas at sa gayo'y bigyang-daan ang US na magpa- 
kat ng mga kagamitan at tauhang militar nito sa rehi- 
yon. 

Sa balangkas ng MDT, ginagawa ng US ang 
"modernisasyon" ng Armed Forces of the Philip- 
pines (AFP) sa pamamagitan ng pagbenta at pag- 
papaupa rito ng mga kagamitang militar. Ang 
pag-aarmas sa AFP ay bahagi ng pag- x 
papalakas ng presensyang militar e T 


ng US sa South China Sea. Ang EMP NG P- 


totoo, ang AFP ay nagsisil- 
bing pyesa lamang sa 
larong chess na ginaga- 
law ng US alinsunod 

sa estratehiyang 
militar nito. Gamit 

pa rin ang MDT, 
tuwirang naka- 
pagpapakat ang : 
militar ng US ng , 
mga pwersa nito ' 
sa rehiyon gamit 

ang tinaguriang 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Maghanda sa SONA 


PAHINA 4 


sa South China Sea 


"joint exercises." Kabilang dito ang magkasanib na 
operasyong nabal na isinagawa ng militar ng US at Pi- 
lipinas nitong Hunyo sa baybayin ng Palawan sa So- 
uth China Sea. 

Ang gayong mga hakbangin ng imperyalismong 
US ay umaalinsunod sa layunin nitong "magpamalas 
ng kapangyarihan" sa South China Sea. Pinakalayunin 
nito na tiyaking patuloy nitong makokontrol ang 
mahalagang internasyunal na rutang pangkalakalang 
ito, katulad ng pagkontrol din ng US ng mga rutang 
pangkaragatan sa iba pang panig ng mundo sa pama- 
magitan ng pagmamantine ng presensyang militar ni- 
to sa mga estratehikong rehiyon. Sa imperyalistang 
pangangatwiran ng gubyernong US, inaangkin nito 
ang natatanging kapangyarihan at karapatang kontro- 


Ang 4Ps at Oplan 
Bayanihan 


Pangangamkam 
ng lupa sa Isabela 


PAHINA 6 PAHINA 10 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


a 
b 
k 
d 
e 
d 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 

Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 

I-click ang Advanced 

Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 

Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


